





y 


ANRWST 


GAN JOHN JONES. 
1848. 





— Ys 





i 


I'w Ganu ar “< Hope io Have», 


YMLAWENHAWN yn Ngrist ein Brenin 
Yn dragwyddol efe yw'r gwreiddin ; 
Cyfoded pawb sydd yn ei garu , 

Am fawl yr wy'n ei orfoleddu ; 

Galw, os wyt yn ddyn ysbrydol, 

Ar fin y dydd ar Frenin Dwyfol ; 
Trwy lawenydd, tro dy Luniwr 

Yn ben gorfoledd, fel gwir filwr. 

Y Brenirm anwyl yw dy Brynwr, 

Doed pawb sy'n perchen calon hylwydd 
I lawenhau yn Ngrist yr Arglwydd: ' 
Ac os y'ch chwi yn bur ffyddloniaid, 
Rhowch fawl ar dwyn fel ŵyn diniwaid 
Mwyn gyda'r dydd i Geidwad enaid. 


2 
Holl blant y byd, sy'n cym'ryd canu. 
Fel coeg oferedd i'w difyru, 
Gan feddwl hyn, na ofyn Seilo 
I'r hai'n i gyd ond eiste' i wrando, 


RW Cd YT O 

















Canai'r holl Brophwydi hyfryd, 
A phob duwiol yn y cynfyd, 
Mwyngall ydoedd y gyn lleidfa, 
Mewn diniweidrwydd a mwyneidd-dra 
A'u mawl nor rydd ì Fab Mareia, 
Enoc oedd y cynta'n seinio 
Mawl diogel i Dduw Iago, 
Ac Abram bur, â chalon hyfryd, 
A ganai'n dduwiol anr addewid, 
Yn ufydd laweu i'w Anwylyd. 

3 


Fe ganodd Moses, a'i frawd Aaron, 
Yn llawen iawn, a'r holl dduwiolion, 
A. Miriam deg ar ol mordwyo 

A dawnusiawn bu yn cydseinio; ŵ 
Canodd Barac a Debora, 

Gân yn siwr i'r gwir Fessia, 

Mewn arwydd hynod yr oedd Hannah 

Yn eilio eân ac Elicana, 

Mewn agwedd lawen ac Eliah, 
Canodd,Dafydd yn dra dawnus, 

Job a Solomon mor hwylus; 

I'r Iesu canodd Hesecia, 

Wr gwiw a llariaidd mewn call eiria', 

A Duw mor dirion a'i gwrandawai. 

i 5 4 

Mor ddawnus hefyd 'roedd Esia 

Yn gorfoleddu yn yr ail Adda, 

A. Jeremìa a ganai'n ufydd, 

Ac Eliseus ac Asaph: hylwydd, 

Eseciel, Hosva, Daniel dyner, 1 
Roent fynych glod ìi Dduw'r uehelde 





Jona, Amos bur, a Meica, 
Yn sicr iawn a Secaria, 
Roedd Ioel yn cann a Malacia,— 
Wel dyma demlau Duw bendigaid 
Mewn gras hylwydd gwir Israeliaid, 
A dyma'r puraidd hardd gwmpeini, 
Oedd deg. eu dawn, îrwy lawn oleuni, 
Yu canu n unol cyn ei eni. 

o 


Fe ganodd Secarias garol, 
'Rol zeni Ioan Fedyddiwr duwiol, 
Pan ddaeth yr angeloddiwrth Fairoíau, 
Gu ddoniol iaith, fe ganodd hithau; 
Yr Yspryd Glân oedd yn eì llenwi, 
Achos gwiw des i'w chysgoli, 
Am tod yr Archoffeiriad ffyddlon, 
Blaguryn siriol. rhosyn Saron, 
Yn Oen iach hylwydd, yn ei chalon, 
Ac yn ngyflawnder yr amseroedd, 
Y forwyn fendigedig ydoedd, 
Aeth.i beth'lem, Dinas Dafydd, 
T'wthrethu yn oliawnddonioidd eunydd 
Y hur wyryfes bu mor ufydd. 

6 
Ac yno ganwyd ein gwir Eneiniog, (og, 
Rhwng ŷch ac asyn,gwych iawn Dw'ys- 
Heb gryd na gwely i'r lesu, ond preseb, 
Oedd gywaith harddw', gwir ddoethin- 
Ni bu erioed y fath lawenydd, _ (ebi 
A gwiwlan gann ar blygein ddydd, 
Yn yr wybren gan geriwbiaid, 
Mwyn lu'n mynegi o'r Nef fendigaid, 


& 


MIN 




















Newyddion haeli'r gwael fugeiliaid, 
Y fod y sanctaidd rasol rosyn 
Gwir ei gariad glân flaguryn, 
Wedi ei eni gan Fair hynod, 
Heb ddimi drip y mwynadd Drindod 
Ond cadacha'am Fab Duw uchod, 

7 
Ystyria ddyn sy'n llawn o falchder, 
A gwel Fab Duw o wlad 'r uchelder. 
Yn dangos â'i ddeheulaw'n hylwydd, 
Y ífordd i wlad Caersalem newydd, 
Sef byw mewn cariad gostyngedig 
Fel Brenin Ne', mwyn brynwr unig 
Dewisai Mair ei fam ddiniwaid 
Letya gyd a'r anifeiliaid, 
() fiaen tai gwychion pechaduriaid. 
Pan oedd e'n faban yn ei rwymyn, 
Uffern oll a godai i'w erbyn, 
Herod greulon a'i herlidiau, 
A phedalr mil ar ddeg a laddai, 
A'i gais oedd fawr i geisio ei ddifa, 

8 

“Wel dyma Grist pen pob cadernid 
Yn faban bach yn cael ei erlid 
O'i wlad ei hun i blith dieithriaid 
Rhyfeddol Oen-oedd lân ddiniwad; 
Wel dyma ef yn llawn o degwch, 
Fel bugail da'n myn'd i'r anialwch 
I chwilio am ddafad a gollasa” 
Mewn diniweidrwydd i'w dwyn adre' 
Fel gwas gweddus ar ei /sgwydda : 
A dyma'r gwir flagurun goreu, 


























O rasusol wreddin Jesse, 
Aeth oddiamgylch trwy dosturi, 
Er mwyn enaid dyn i wneud daioni, 
OJi fawr ragluniaeth mae golenni. 
9 ” 


Crisí Frenin nef yw'r pen Concwerwr, 
Llew o lwyth Juda 'r gwir Iachawdwr, 
Gorchfygodd holl alluoedd annwn, 

Fu arno yn gosod pob temtasiwn ; 
Crist a'i wyntyll a wnavn buraidd, 
'Un Mair Magdalen, ferch aflunaidd, 
A'r hyfryd Haul cytiawnder tirien, 
A'i wres a dodda wraidd ei chalon, 

I'r Ìlawr fe reda 'n ddagra' beilltion; 
Crist sydd Feddyg i'r briwedig, 

Crist sydd geidwad gwynfydedig, 
Crist yw'r gwir sarff bres fendigaid, 

A roes eli i'r Israeliaid, 

Mae fe'n ddigonol Feddyg enaid. 


lo 


Er iddo roddi mawr arwyddion, 
Trwy'r hollol ddawn i'r holl Ieddewon, 
Fe safai'r rhain, heb ffydd yn ffyrnig, 
Mor noeth a dwend yn wrthodeudig : 
Dewisent gysgod, yn lle sylwedd 

A ddaeth i agoryd porth trugaredd, 
i'ygru'n gyfeill publicanod 

Hyll iawn eu buchedd, llawn o bechod. 
Ei fod trwy dwyll yn gwncuthur trallod 
Er hyny'r T,wysog glân bendigaid 
Oedd dra addfwyn a diniwaid, : 

Yn galw ato'r holl bechaduriaid 




















A fae dan glwy” hwy gaent dderbyniad, 
Cyffuriau i gynual corph ac enaid. 
11 


Gwir Haul Cyfiawnder pur yr hael-dad 
A gogoenddus gwiw gynnyddiad ; 

Y pen a'r parch ar arch-offeiriad, 

ier bron Duw yw'r Oen diniwaid; 
Ail Adda o'r Nef, heb gael ei wrando, 
Ond ei ddiystyru a'i ddi-ras daro, 

Ar ei wyneb Nefol Seilo; 

'Rol chwysu'r gwaed wrth daer weddïo, 
Ei ddianrhydeddn a'i w'radwyddo; 
Coroni ei ben â drain mor bigog, (og, 
Ei droi mewn gwaed Oen Duw trugar- 
Chwipio corph y grasol D'wysog 

A giwail drain a'r ffiangell glymog, 
Trwy yr heolydd, Iôr dilialog, 

12 

Fr bod ei gorph yn llawn o friwian, 

A gwaed yn rhedeg ar hyd ei ruddiau, 
Rhoent arno'r groesi'w chario ei liunan, 
Fel Oen bu iawn Eneiniog Canaan; 
Mor addfwyn oedd yr hen “Bdihenydd, 
Yn ymostwng dan ei gystudd, 

Mewn ung a blinder yn ei enaid 
'Roedd ein Llywydd dan ddwylo'r- 

lleiddiaid, - (gariad; 

Hawddgara' o'r gwŷr yn diodde' o 
Dioddefodd dyllu ei draed. a'i ddwylo, 
Ac wrth y pyst dioddefa'i hoelio; 
Dioddefodd dros dair awr yn dirion, 

I brynu golnd gwlad angylion, i 
Bur iawn hyfrydle i'r M.b afradlon, 














13 
Wel dyma Grist o ran ein beiau, 
O dan yr hoelion dnr yn diodde: 
Gorchymynai fyn'd a'i fam oddiyno 
Rhag edrych arno yn dwys boenydio; 
Ac felly ca'dd yr Oen diniwaid 
Yne ferw dios y defaid; 
Bu'r Haul-wen glir heb roi goleini, 
Pan oedd holl waed Mab Duw yn colli, 
Gwnai pawb ei adael mewn caledi; 
Dyma'r aberth difrycheulyd, 
A ddaeth ìi lawr o'r nefoedd hyfryd, 
l agoryd drws i sanctaidd Seion, 
O ystlys wên yr Arglwydd tirion, 
1'r llawr fe gerddai gwaed ei galon, 
14 


Rhown fendigedig foliant bennydd 

Am wobr addas y boreu ddydd, 

Daeth Iesu Grist o'i wlad sancteiddiol 

l'r byd i faiw dros ei bobol; 

Bob gwir greadur sydd rwymedig 

I ganu byth i'w enw'n nnig, 

Nid oes na sant nac Arch-angylion 

Yn eiriol dros bechodau dynion, 

Ond sanctaidd Gristyr Arglwydd cyfion 

Am hyny cân, 0s wyt yn Gristion; 

Am lwys ammod ail i Simeon 

A ga'dd ei ollwng mewn tangnefedd, 

7Rol caffael ei Anwylyd sanctaidd 

Yn ei freichiau hawddgar fuchedd. 
15 

'R hwn a. gnsanodd Frenin Seion, 

Trwy helaetn iaclawdwriceth dirion, 




















NAC YSU 


8 $ 


Yr oedd ei galon, gallwn ddirnad, 
Llawena gŵr, yn llawn o gariad, 
Yn cann ei fawl yr awr ddiwaetha” 
A phren y bywyd yn ei freichiau, 
Ar ben y daith yn myn'd yn dirion, 
. ^Roleael ei lwyr ddymunïad union, 
Fab Duw yn gywìlaid yn ei galon, 
Saeeis a gafodd yr un cysur 
Nerthodd eli wrth ei ddolur, — 
Derbyniodd Grist y gwir Fessiah, 
Yn degi'w dŷ i gyd giniawa; 
Ca'dd wledd: wresogaidd nefol seigiau, 
16 


Cais dithau ddyn sy'n llawn o bechod 
O'th holl ungder gael gollyngdod; 

Os cnri di mewn ffydd a chariad, 
Trwy'r Mab anwyl, cei dderbyniad, 
Cofia am geisio'r peth angenrhaid, 

Sef arch, fel Noa, i gadw a” enaid, 

Yn amser haf, cyn delo'r gaua” 

Tra bo hi'n hin a'r haul wresoca”; 
Anhwylus hin fydd y nos hwya'; 

Nid ydyw hoedl dyn ond bregus, 
Meddwi hyn, bydd wyliadwrus, 
Heddyw fel y pren yn impio,— 

Y fory'n ail i'r dail yn syrthio, (guddio. 
Mewn arch a'i gwedd yn gaeth. i'w 








Llanrwst: Argraffwyd gan J. Jones, 





iL 


M 












